” DYCHWELIAD YR AMEN. 


Bu Seion yn cwyno yn welw ei gwedd, 
A'i mynwes yn oerllyd a distaw fel bedd, 
Tan wawd ei gelynion yn plygu ei phen 
Bron tori ei chalon ar ol ei Hamen— . 
Ond diolch i Dduw mae'r Amen yn fyw 
A diolch a'i dagrau mae Seion i Dduw. 


Pan welwyd y deigryn ar rudd y “sêt fawr” 

A deigryn o'r pwlpud yn syrthio i'r llawr 
'“Cwrdd naw” boreu Sabbath yn danllyd dros ben 
Fe fethodd y nefoedd a chadw'r Amen, 

O ddwyfol Amen! adfywiol Amen 

Mae deigryn mewn gweddi yn siwr o'i Amen. 


Pan ddaeth yr Amen—daeth a llonaid ei chôl 
O ddefaid colledig i'r gorlan yn ol, 

Prif arwyr y gelyn yn Seion sy'n awr 

Yn uwch eu Hamenau na chewri 'r Sêt Fawr 
O swynol Amen! nefolaidd Amen! | 
Byth mwyach yn Seion—O! aros Amen. 


O cofied ein Pwlpud a'n hanwyl Sêt Fawr 
A'r seti sy'n orlawn o'r nefoedd yn awr, 
Er cadw'r Amenau yn Seion yn fyw 

Yn daer yn y dirgel thaid bod gyda Duw, 
Byw wnelo'r Amen, byw fydd yr Amen, 
Ni wel tragwyddoldeb mo farw'r Amen. 


GwynosypnpD. 





